WicipediA 


Tatareg 


Iaith Dyrcaidd yw Tatareg a siaredir yng Ngweriniaeth Tatarstan yn Rwsia, ac hefyd gan leiafrifoedd yn 
Rwmania, Bwlgaria, Twrci, a Tsieina. Ymhlith ei thafodieithoedd mae Tatareg Kazan, Tatareg y Gorllewin 
(neu Misher), Tatareg Kasimov, Tatareg Tepter (neu Teptyar), a Thatareg Astrakhan a'r Wral. Mae Tatareg 
Crimea yn perthyn i gangen ar wahân o ieithoedd RipchahJ 1 ^ 

Cyfeiriadau 

í. (Saesneg) Tatar language (https://www.britannica.com/topic/Tatar-language). Encydopaedia 
Britannica. Adalwyd ar 3 Tachwedd 2019. 



Egi nyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https ://cy .wikipedia.0rg/w/ 


index.php?title=Tatareg&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Tatareg&oldid=9174262" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 3 Tachwedd 2019, am 20:16. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



















